



F E Llofruddiaeth Nantyderi. he 
| : cr GM a i 
CAN NEWYDD . 


|” AM LOFRUDDIAETH ; 


“MARY JONES, 
NANTYDERIL, 


Plwyf Penderyn, swydd Fry cheiniog, 
N. os Sadwrn, Ebrill af 1869. 


” a —_— du “——-- ay 


TR1sT yw'r swn sydd trwy'r ardaloedd 
Am gyflawniad drwg weithredoedd ; 
Braidd mae dydd yn myned heibio 
Na chaiff rhywun ei lofruddio. 


William Pullin yr hedd-geidwad 
Draw yn Mryste gafodd frathiad, 
Nes i'w waed fel afon lifo, 

5. Yntau drengodd dau eu dwylo. 


g 
w 
“4 
a. 
YW 
U 
l. 
ŵ 
f 


'M 
a 


Meistr Bradshaw 'r Ynad union 

Eto saethwyd draw yn Ngwerddon ; 

ì Ac mae'r wlad yn gynhwrf drwyddi, 
| Neb ond Duw ŵyr beth ddaw ini, 





2 


Ond yr hanes wna'n dychrynu 
Ydyw mwrddrad Nantyderi, 

A gyflawnodd rhyw ddyhyrŷn - 
Ar derfynau plwyf Penderyn. 


Mary Jones oedd weddw oedranus 
Yno'n byw. yn dra chysurus; 
Ac yn berehen ar feddiannau, 
Heb fod arni ddim yn eisiau, 


Ar ol iddi gladdu ei phriod , 

'Roedd yn barchus yn ei gwedd'dod, 
Rhodio'n weddus a bucheddol, 

Ac fel gweddw'n byw'n rhinweddol, , 


* 


Ond y frydydd dydd ar hugain 
O fis Ebrill daeth rhyw adsain . 
Fod rhyw ddyn neu ddiafol wedi 
Mwrddro Mari Nantyderi. 


Roedd ei thŷ mewn man dinodded 
Heb dramwyfa-ond llwybr defaid, 
Ond fe gafodd y dyhyryn 

Ffordd i fyned at ei bwthyn. 


Lladdwyd Mary yn ei hanedd,. 
Heb un«dyn i roi ymgeledd, 

Ac fe.gawd:ei gwaed yn byllau 
Hyd y/llawr pan ddaeth y borau. 


A 7 a^ x * * 
f^ 
y £ AU e & 





ar “ 
a W - 
Y o NW 


1 y “ 
i â ' 


eg 3 


| 
| 
| 
5 | '^ Wedieilladd, yr adyndiras.—_ 
“ 1. Roddodd wellt a gwair o'i chwmpas 
Ac fe losgodd yn y fflamiau 
Ran o'i chorff, ei phen, a'i breichiau. 
W Roedd ei golwg pan ei gwelwyd 
Yn achosi braw ac arswyd, 
Cnawd a giau'n fân o ddeutu, 
. ^A'iholl esgyrn wedi eu llosgi. 





Anhawdd oedd i neb ei 'hnabod 

Am nad oedd ond darnau i'w canfod, . 
Rheiny'n ddu a llwch llosgedig, 

| X.O gylch y tŷ yn wasgaredig. 


x 





Tybied oedd yr adyn aflan 

Gael meddiannu ei chôd a'i harian, 
-*r _ A myn'd ffwrdd yn llon ei galon, 

Â- Wedi cael ei haur melynion, 


4 Ond ni lwyddodd gael i'w feddiant 
| , Ond ycbydig, er ei drachwant, 

4. Can's 'roedd hanner canpunt, ganddi 
Wedi eu cuddio. yn y gwely, 





de 
_ Mae'r holl wlad i gyd mewndychryn, 
Heblaw cyrau plwyf Penderyn, 
Ac yn dweyd ei fod yn haeddu - 
Wrth ei' gragen gael ei:grogi, 
pr 








4 
Rhyfedd iawn yw.trachwant arian, 
Tad i lawer gweithred aflan, 


Gwneyd i ddyn i droi yn llofrudd 
Mewn HN yn ddig'wilydd. 





Ond mae Duw a'i i lygaid treiddgar 
Yn cynniwair trwy'r holl ddaear, 
Ac fe ddwg ar ddydd y cyfri” 

xv gelynion i PI Oll, 


Beth a ddygwydd mewn! drwrhtd”” 

' Nid oes ddyn o'r byd yn gwybcd, 

Ond ar Dduw rhown lef mewn cot” 
Iddo'n cadw rhag llofruddiaeth, 





Cyfaddefiad y-Llofrudd Shêward, 





Gwrthododd yr Ysgrifenydd Cartrefol roddi maddeu- 

.ant i'r llofrudd; coudemniedig Sheward, a dienyddiwyd 
ef yn- Norwich y 27ain o Ebrill, 1869. Cyflawn6dd y, 
llofruddiaeth, yn ol eì gyffesiad ei 'hun, ddydd Sul, y. 15fed a 
o Fehefin, 1851—deunaw mlynedd yn ol, Ei wraig eì 
hun a lofruddiodd; drwy dôri eî phen ag ellyn, mewn, ^o. 
cweryl am arian oedd ganddynt yn nghadwraeth un Mr._ 

Christie, Dywedai iddo ddarnio ei chorff, a'i. wasgaru. 
drwy“ walianol ranau o'r,dref—iddo ferwi ei phen a'i 
dwylaw mewn saucepan—iìddo, dori eî gwallt, a'i daflu i 
bedwar gwynt y nefoedd, a llosgi ei dillad gwaedlyd: Yr â 
mae'r hanes yn, ddigon i beri i'r gwaed i rewi ac i'r galon t 
galetaf fyned yn ddrylliau, Ŵ 


cr | 





